
Mánaðarrit til stuðnings lcirlcju og kristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. i Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN I'U.UINASON. 


17. ÁRG. 

WINNIPEG, MAÍ 1902. 

NR. 3 - 



Sálmr 


eftir séra Valdemar Briem út af Jóh. 15, 1—8. 


(Lag : Þann heilaga kross vor herra bar.) 

1. I Paradís forðum plantaö var 
eitt prýöilegt tré í miðiö þar. 

Það lífsins tré var í beztum blóma, 
það bar af því unaðsfagran ljóma. 

2. Á jörðinni veit eg víntré hér, 

í veröldu mitt það plantað er; 
það breiðir sig vítt um allar álfur, 
sú eikin hin fríða’ er Jesús sjálfr. 

3. I jörðinni fast hann festi rót, 
en fögr skín krónan himni mót; 
hann breiðir sitt lim um veröld víða, 
sem vilji’ hana taka’ í faðininn blíða. 

4. En greinar á hinum grœna við 
um gjörvallan heim er mannkynið. 
Vér greinar af honum allir erum ; 
hvort ávexti lífsins vér þá berum? 

5. Hver grein sú, er ávöxt góðan ber, 
til gróðrs með alúð rcektuð er; 




34 


hin ávaxtarlausa’ er ört af sniSin, 
hún óhœfileg er fyrir viöinn. 

6. Ef viðarins lífskraft vantar grein, 
þá verðr það hennar dauðamein. 

Ef skilið við Jesúm svo vér segjum, 
vér sjálfir þá visnum upp og deyjum. 

7. Hver grein sú, er viðnum áföst er, 
hún eilífan lífskraft ber í sér. 

Af laufguðu trénu lífsins fríða 

oss lát þú, vor drottinn, aldrei sníða. 

8. Ef greinarnar verða grœddar við, 
þá, guð minn, þig eg af hjarta bið : 
Æ, grœddu við hina visnu kvisti 

á víntrénu grœna, Jesú Kristi. 


Blómstr-frœin. 

Líkingarmálssaga, sœnsk að uppruna. 

Garðyrkjurnaðr einn hafði safnað feikna-miklum forða af 
allra handa blómstrfrœi í stéra kassa. Kassarnir voru marg- 
víslega hólfaðir sundr, og í hólfunum var frœtegundunum 
vandlega niðr raðað og hver tegund nafngreind. Mest-allt 
frœið var smágjört og veikburða, þótt skapnaðr þess og litr 
væri breytilegr, —surnt eins og smá sandkorn. En frœkorn 
allra tegundanna voru gœdd skynjanda viti og gátu látið hvert 
ööru í ljósi hugsanir sínar. Þau höfðu samrœður um rnarga 
hluti alveg eins og vér gjörum í þessum málskrafsheiini. 

En með því þau höfðu aldrei komið út úr híbýlum sín- 
um, kössum garðyrkjumannsins, gátu þau með engu mótu 
skilið, hvernig högum var háttað í heiminum fyrir utan. 
Engu að síðr töluðu þó mörg þeirra um slíkt með eins mikilli 
fullvissu eins og hefði þau fengið frœðslu um alla hluti út í 
yztu æsar. 

Sutn þeirra beittu öllu hugsunarafli sínu til þess að svara 
ýmsum mikilsvarðandi spurningum, sem jafnt snerta frœ og 



menn. ,,Hvað erum vér?“ — spurðu þau hvert annaö. 

, ,Hvað verðr af oss síðar mcir ? Erum vér að eins líkam- 
legar smáagnir ? Eða er ef til vill í oss hið innra hulið atf, 
leyndardómsfullt líf, sem vér fáum ekki skilið og skynsemis- 
hugsan vorri er ofvaxið að rannsaka ?“ 

Þau vissu það, að innan skemmra eða lengra tíma 
myndi þau verða flutt burt úr þáverandi bústöðum þeirra og 
lögð niðr í kalda jörðina til þess að rotna þar. Þau gátu á 
hverri stundu búizt við því, vesalingarnir, sem var farið að 
þykja svo hjartanlega vænt hverjum um aðra — og svo stóð 
nú reyndar á fyrir mörgum—, að sjá garðyrkjumanninn koma 
til þess að sundra þeim og láta þessi œgilegu örlög á þeim 
lenda. En merkilegt er það, að einmitt þau af frœkornun- 
um, sem töldu sig öllum vitrari, hirtu minnst um, hvað við 
tœki fyrir sér, — létu sem sér stœði algjörlega á sama, hvernig 
fara kynni. Spurningin utn það, hvort þeirra biði algjör 
dauði eða ekki, var þeim lítils virði, að því er virtist. Sum 
lýstu jafnvel yfir því opinberlega, að það, sein þeirn geðjaðist 
bezt að, væri fullvissan um ævarandi gjöreyðing. ,,Tilvera 
eilífs lífs“—sagði einn af þessum spekingum—, ,,það að 
geta aldrei dáið — það er ef til vill hræðilegasta hugsanin, sem 
ískalt ímyndunaraflið getr látið verða til!“ Önnur frœkorn 
komu með þá staðhœfing í nafni ,, vísindanna“, og kváðu 
hana ,,ómótmælanlega og margsannaða“, að einstaklingseðli 
frœs gæti með engu móti haldizt eftir að frœið væri orðið upp- 
leyst; engin skynsemi gœdd og upplýst vera gæti eitt augna- 
blik látið sér detta önnur eins fásinna í hug. Var unnt að 
koma með nokkurt andmæli, sem dygði, gegn þessum vís- 
indalegu fullyrðingum? Þessir hálærðu vitringar, sem út í 
æsar höfðu rannsakað alla eðlisfrœðislega og efnafrœðislega 
leyndardóma í frœheiminum, þóttust geta sannað, að eins víst 
)g tvisvar tveir eru fjórir, eins víst lægi að eins rotnan fyrir 
frœkornunum; og svo var þetta enn frekar rökstutt með löng- 
um og snjöllum rœðum úr sörnu átt. 

Fjöl-mörg frœkorn létu sannfœrast af þessum háfleygu 
yfirlýsingum; og með því þau þorðu nú ekki lengr að trúa á 
lífstilveru eftir dauðann, þá beygðu þau sig fyrir forlaga- 
nauðsyninni og lifðu eins og þeir, sem enga von hafa. 



36 

En fáein frœkorn, fjólufrœ, sóleygjarfrœ og aðrar skógar- 
blóma-tegundir, kváöu þaö upp í heyranda hljóöi, að hvaö 
seni öllum vísindum liöi væri þau um það fullviss — heilbrigð 
skynsemi sagði þeim það—, að í hinu forgengilega hismi lík- 
ama þeirra væri fólginn vísir lífstilveru, er fyrir þeim lægi 
eftir dauðann. Þeim var reyndar að sjálfsögðu það ofvaxið, 
að gjöra nákvæmlega grein fyrir eðli þessa nýja lífs eða því, á 
hvern hátt þau ætti að lifna aftr við eftir rotnanina. Það allt 
var þeitn ekki full-ljóst. En þau höfðu vafalaust, óskeikan- 
legt hugboð um hreinna loft, bjartara ljós, sælla líf, sem þeim 
væri fyrirbúið. Og þeim var óhugsanlegt, að það hugboð 
reyndist tál. Þau trúðu á tilveru hluta, sem auga þeirra ekki 
hafði enn séð og eyra þeirra ekki enn neitt heyrt til. 

,,Þetta er ekki annað en fagr draumr án nokkurs veru- 
leika“—sögðu vitringarnir, glottandi. ,,Þessar œstu ímynd- 
anir geta dugað yðr, einfeldningunum. Vér, sem upplýsing 
höfum fengið, viljum ekki af ásettu ráði svifta yðr þessum 
lteilaspuna, úr því hann virðist vera yðr til ánœgju. En vér, 
hin stóru sólarblómsfrœ—vér vitum, hvers virði slíkir draum- 
órar eru, og viljum vera lausir við þá. Það má sanna, að 
ekkert, sem í oss er, lifir eftir eyðing líkamans, og þetta líf 
vort hér á eingöngu rót sína að rekja til jarðneskra efna, sem 
runnið hafa saman um stund, en eiga svo fyrir sér að leysast 
sundr aftr innan skamms. Trú yðar er heimska. “ 

Frœkornin litlu trúuðu, sem alls ekki létu hina vantrúuðu 
vitringa telja sér hughvarf, höfðu félagskap sín á milli til þess 
að minna hvert annað á hina sameiginlegu von þeirra. Og 
til svo mikillar huggunar uröu þeim félagsfundir þeirra, að 
mörg þeirra þráðu jafnvel þá stund, er garðyrkjumaðrinn 
kœmi til þess að taka þau og gróðrsetja þau í jörðinni. 

Loks upprann sá dagr frœkornunum öllum. Húsbóndi 
þeirra kom, og þau urðu að láta flytja sig burt úr húsnæðinu 
notalega í kössunum og sökkva sér niðríkalda og hráslagafulla 
moldina í garði einum stórum. En hin litlu fjólufrœ og 
sóléygjarfrœ kenndu ekki neins kvíða, er þau voru látin niðr í 
hálf-opna leirgröfina. Hin sæla von, sem hjá þeim var innan 
brjósts, hélthuga þeirra uppi,og þau sögðu hvert við annað,er 



37 


þau kvöddust aö skilnaöi : ,,í guðs friöi ! Innan skamms 

mœtumst vér aftr. “—,,Já, vér munum aftr sjást“ — heyrðust 
önnur frœkorn segja, er þau hurfu undir moldar-ábreiðunni, 
sem ofan á þau var látin. Og sum bœttu við sigri hrósandi: 
,,Og Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo skrýddr eins og 
vér munum verða í fylling tímans. “ 

Vantrúaðir vitringar, hálærðir heimspekingar, kaldlyndir 
kæruleysingjar, hin meiri háttar frœ og minni háttar frœin — 
allt hvarf á sínum tíma ofan í svarta, kalda jörðina. 

Dagarnirliðu, vetrardagar kaldra krapahríða, næðandi vinda 
og œðandi storma. Sólin kom aftr í ljós með sí-vaxanda afli. 
Jörðin, sem lá í dvala, tók smásaman að vermast af sólar- 
geislunum. Enn sást þó ekkert merki þess, að breyting væri 
að verða, enginn vísir til lífs, engin upprisa eða hreyfing. 

Svo vantrúar-boðberarnir höfðu þá haft satt að mæla ! 
Því frœkornin öll höfðu greinilega horfið í moldinni, þar sem 
þau voru grafin. 

En eftir er að sjá, hvað fram kemr ,,í fylling tímans“ 
undir hinni bláu himinhvelfing í hinu tæra lofti og hinum 
milda vorblæ. Hvílík gleði og sæla þá ! Nýjar engilfagrar 
verur birtast þá. Skepnan endrfœdd. Hvílík opinberan ! 
Þarna sérðu frœkornin litlu dökku, lítilmótlegu, sem áðr voru. 
Hvílík ummyndan ! ,,Líttu á mig!“—segir fjólan í lágum 
róm við sóleygjuna. ,,Þekkirðu mig? Eg kannast vel við þig. 
Þú ert systkini mitt, sóleyg. Við erum enn þær sömu sem 
við vorum, og þó ekki eins og áðr. Gef mér morgunkoss 
upprisunnar ! “ Og hinir angandi blómstrbikarar þeirra 
beygðu sig hvor að öðrum. Eilífðarblóm ljómandi í fegrð 
morgunroðans, kattaraugu, rósir og liljur — öll þessi blóm eru 
þar, hvert um sig með sínum glitrandi sérkennum, vegsamleg 
gjörð fyrir opinberan hins hulda lífskjarna, sem læknum hefir 
ekki tekizt að finna með líkskurðarhnífum sínum né náttúru- 
frœðingum með stœkkunarglerum sínum. 

Nætrgalinn syngr. Lœkjarbuldrið heyrist. Sólin glamp- 
ar á grœnu laufskrúði. Döggin dreifir út demantskenndum 
dropum yfir dúnmjúka gras-ábreiðu grundarinnar. Fiðrildin 
líða suðandi milli blómanna. Hvílíkr unaðr ! Hvílík dýrð ! 



3 * 


Blómin öll hafa hneigt höfuö sín til þess a 5 biðjast fyrir, full 
af fagnanda þakklæti út af því að hafa þegið alla þessa marg- 
földu blessan. Þau finna til þess, að garSyrkjumaSrinn mikli 
er með þeim og er með þeim fagnandi út af hlutskifti þeirra. 
Og fullvissan um það, að þau eru honum velþóknanleg, er 
mesta fagnaðarefniS þeirra. 

HvaS skyldi sjálfbirgingarnir litlu, sem áðr voru svo upp 
meS sér út af ,,lærdómi“ sínum, nú hafa hugsað ? Eg veit 
þaS ekki. GetiS þér ímyndaS yðr þaS ? 


Að trúa kristileg-a. 

Umrœðu-upphaf á samtalsfundi í Selkirk sunnudaginn g. Marz 1902. 

Eftir séra Friðrik J. Bergmann. 

Mörgum er það ekki ljóst, hvaS þaS er aS trúa í kristi- 
legum skilningi. Þeir álíta, aS þaS sé hiS sama og aS hafa 
eitthvaS fyrir satt. 

Oss er sagt frá hinum eSa þessum hversdagslegum at- 
burði. Vér segjumst þá trúa honum eða trúa honum ekki 
eftir atvikum. ÞaS fer eftir því, hvort oss finnst hann líklegr 
eSa ólíklegr,— hafa góð rök eða léleg við aS styðjast. Lang- 
oftast trúum vér því, sem oss er sagt. ÞaS er eSli voru sam- 
kvæmt. 

Á þennan hátt trúum vér sögulegum viðburðum, sem 
fjarri oss liggja. Þar sem um viðburði mannkynssögunnar er 
að rœSa, hefir einstaklingrinn vanalega ekkert annaS fyrir sér 
en það, sem hann hefir lesið í einhverri bók um þaS efni, eSa 
þaS, sem hann kann aS hafa heyrt einhvern mann segja, eða 
þaS, sem hann hefir hugboð um að menn almennt muni hafa 
fyrir satt. 

Alla mannkynssöguna frá upphafi til enda tökum vér trú- 
anlega á þennan hátt. Vér trúum því, sem einhverjir menn, 
er fœrt hafa mannkynssögu í letr, hafa ritaS. Sjálfir höf- 
um vér ekkert tœkifœri til aS rannsaka þær sögulegu heimild- 
ir, er einstakir viSburðir mannkynssögunnar hafa viS aS styðj- 
ast. Vér trúum því öllu, tökum við mannkynssögunni eins 
og hún er lögS upp í hendrnar á oss, tökum þá niörstöSu, 



39 


er sagnaritararnir hafa komizt aö, vanalega trúanlega í einu 
og öllu. 

Vér trúum líka hver öörum. Dagsdaglega þurfum vér á 
því að halda. Vér byggjum daglega á orðum og sögusögn 
annarra manna, án þess vér höfum nokkuð annað við að 
styðjast. Vér tfytjum úr einni heimsálfu í aðra—tökum oss 
upp úr einni sveit og fiytjum í einhverja aðra, ef til vill í mörg 
hundruð mílna fjarlægð — og byggjum þá stórkostlegu ráða- 
breytni, er hrinda hlýtr örlögum lífs vors inn á öldungis nýjar 
brautir, á orðum og sögusögn annarra inanna, er vér trúum. 

Það er víst með öllu óhætt að gjöra þá staðhœfing, að 
mennirnir byggi margfalt meira á því, er þeir á þennan hátt 
taka trúanlegt, en því, sem þeir hafa fengið áþreifanlegar 
sannanir fyrir með eigin eftirtekt og rannsók. Skilningarvitin 
eru ágæt og ómissandi, og það er um að gjöra fyrir hvern ein- 
stakan mann að komast upp á að nota þau sem bezt. En 
þegar allt kemr til alls, er það svo undr lítið svæði, sem þau 
ná út yfir, að vér komumst ekkert úr sporunum, ef vér ætlum 
ekki að trúa öðru en því, sem þau hafa fœrt oss heim sann- 
inn um. 

Vér verðum því eins og að skifta verkum með oss og láta 
þá, er lært hafa að beita skilningarvitum sínum vel, veita því 
svæði eftirtekt, sem þeir eru helzt heima á, og taka svo trúan- 
legt það, sem þeir segja oss og leitast við að koma oss í skiln- 
ing um. Sú tiltrú byggist á því áliti voru, að aðrir menn 
muni segja oss álíka rétt og samvizkusamlega frá því, er þeir 
veita eftirtekt, eins og vér segjum þeim rétt og samvizþusam- 
lega frá því, er fyrir augun ber. Jafnframt lítum vér svo á, 
sem þeir muni hafa álíka skilyrði til að dœma um það og vér. 

Þessi trú og tiltrú er stóra hjólið í öllu lífi mannanna hér 
í heimi. Á henni byggist allt félagslíf, öll viðskifti — allt það, 
er einn maðr á við annnan að sælda. Án hennar dytti allt 
mannfélagsskipulagið í mola og menning heimsins blési burt 
eins og hégómi. 

Af þessu er öllum Ijóst, hve afar mikla þýðing þessi al- 
menna trú hefir. Án hennar fengi enginn lifað. Vér menn- 
irnir gjörmn svo sem ekkert annað en að trúa frá morgni til 



40 


kvölds alla þá daga, sem vér crum hér á jöröunni. Þaö er 
ekkert til almennara né sjálfsagöara í mannlegu eöli en þaö. 

En hingaö til höfum vér hugsað um trúna á allra lægsta 
stigi. Vér höfum virt hana fyrir oss eins og hún kemr í ljós í 
daglegu lífi allra manna. Allir þurfa jafn-mikiö á slíkri trú 
aö halda, eða svona hér um bil, hámenntaðasti maörinn, sem 
til er, ekkert síðr en mesti villumaðrinn. Vér byggjum allir 
á orðum og eftirtekt annarra, reiðum oss á einhverja aðra 
menn en sjálfa oss, látum þá að meira og minna leyti leiöa 
oss. Það er ekki unnt að benda á einn einasta mann, sem 
ekki hefir gjört þetta og ekki gjörir það dagsdaglega. Ef 
einhver ímyndar sér, að hann láti að eins leiðast af rökurn, 
er hann hefir fundið við áþreifing eigin skilningarvita, er það 
einungis barnaleg ímyndun og ekkert annað. 

En nú er talað um trú í öðrum skilningi en þetta. Sí- 
fellt hafa mennirnir fundið til þess, að þessi daglega trú þeirra 
hvers til annars verðr sér oft og einatt til minnkunar. Þeir 
segja oft og tíðum ekki rétt frá, draga hver annan innan um 
og saman við vísvitandi á tálar. Oft veita þeir þessu eða 
hinu óviljandi ranga eftirtekt, misskilja það, sem fyrir augun 
ber á einn eðr annan hátt, draga ósannar ályktanir, er leitt 
geta sjálfa þá og aðra í gönur. Þetta getr allt haft rauna- 
legar og háskalegar afleiðingar og varpað miklu böli inn í líf 
mannanna. 

Samt hættum vér ekki að trúa. Oss er það ekki með 
nokkru móti unnt. Sál vor lyftir sér heldr upp yfir þennan 
fallvalta og táldrœga heirn. Þótt inönnunum öllum geti 
skjátlazt, þótt orð þeirra og eftirtekt sé oft og tíðum svo og 
svo rugluð, þótt ekkert í mannheimi sé með öllu áreiðanlegt, 
svo ekki fái það brugðizt, er samt til heimr, þar sem allt 
stendr heima, líf, þar sem vonin ekki er tál og trúin verðr sér 
aldrei til minnkunar, — persóna, sem allt veit og allt sér og 
dœmir rétt um alla hluti — ímynd góðleikans, sannleikans og 
heilagleikans. Þeirri persónu er óhætt að treysta. Henni er 
sjálfsagt að trúa. 

Þess vegna er trúin á einhvern guðdóm eins almenn og 
hún er, Þörfin til hennar er svo óumrœðilega rik í eðli 



41 


mannsins. Vér fáum ekki án guös verið. Oss er ekki nóg 
að eiga trúna á þessu lægsta stigi, þar sem hún er aö eins til- 
trú eins manns til annars. Oss er hún að öllu leyti ónóg, 
ekki sízt vegna þesss, að hún dregr oss svo oft á tálar, af því 
mennirnir, sem vér trúum, era alla vega breyskir og ófull- 
komnir. 

Flestir menn hafa einhverja guðstrú. Hún er á ýmsu 
stigi og lendir oft út í villu og allskonar hjátrú og heimsku, 
eins og trúarbrögð heiðingjanna bera áþreifanlegan vott um. 
Samt skoða flestir þau sem fálm mannsandans eftir hinuin 
sanna guði. Og þeirri skoðun heldr postulinn Páll fram, 
þegar hann talar við grísku spekingana á Areópagus. 

Maðrinn leitar eftir guði og guð leitar eftir manninum, 
því í honum lifum, hrœrumst og erum vér. Guð leitast við 
að kenna manninum að þekkja sig. Og trúarþörf mannsins 
knýr hann á stað í leit eftir þessari guðsþekking. Þar sem 
hin siðferðislega alvara í þessari leit er nógu mikil til þess 
leitin sé einlæg leit, þar sem manninum finnst öll velferð und- 
ir því komin að hann finni, þar fær hinn sanni guð sett sig í 
samband við sálir mannanna og gefið þeim sjálfan sig til 
kynna. 

Á meðal fornþjóðanna átti þetta sér stað hjá Israelsþjóð 
um fram allar aðrar. Vér fáum ekki skýrt það á neinn ann- 
an hátt, að guð útvelr sér þá þjóð um frain aðrar. Alvaran 
í leitinni eftir honum, þörfin í sálunum eftir hinu eina áreið- 
anlega, hefir þar hlotið að vera meiri en hjá öðrum þjóðum 
og öll þau skilyrði, sem nauðsynleg voru til þess að þekking- 
in á sönnum guði gæti fram komið meðal mannanna og öðlazt 
ákveðna mynd. Enda sannar saga Israels þetta, þegar vér 
berum hana saman við sögu annarra fornþjóða. Samvizku- 
hlið mannsandans er þar betr vakandi en með nokkurri ann- 
arri þjóð. En vakandi samvizka er nauðsynlegr jarðvegr fyr- 
ir guðlega opinberun. Einungis í þeim siðferðislega jarðvegi 
fær blóm hinnar sönnu guðstrúar vaxið og þroskazt. 

Þess vegna er líka einungis ein opinberun til og ein sönn 
og áreiðanleg opinberunar-trúarbrögð. Hin önnur trúar- 
brögð, er fram hafa komið meðal mannanna, bera það með 



42 


scr, a 5 þau eru hugsuö upp af þeim sjálfum, orSin til ein- 
göngu og algjörlega hér á jörðunni. Þetta á sér staö um öll 
hin svonefndu trúarbrögö heiöingja-þjóðanna, hvort sem þau 
eru kennd viö Múhameð, Konfúsíus, Búdda eöa Brahma. 
Þau eru einskonar heimspeki, sem trúarþörf mannsin's hefir 
skapaö sér. Kjarninn í þeim, sannleiksatriðið, er allir sann- 
gjarnir menn fúslega kannast við aö þau hafi að geyma, er 
fálm mannsandans eftir hinum eina og sanna guði. 

ísraelsþjóð var útvöld þjóð í þeim skilningi, aö hún ein 
kom auga á skapara sinn, staönæmdist frammi fyrir honum, 
svo hún fékk smásaman að komast í skilning um eðli hans — 
að hann elskar mennina eins og faðir elskar börnin sín. 

I hverju er þá guðstrúin fólgin? Hún er fólgin í þessu 
fyrst og fremst, að maðrinn kemr auga á skapara sinn. Sál 
mannsins nemr staðar frammi fyrir þessari einstöku, andlegu 
persónu, sem er upphaf alls og allt hefir á valdi sínu. Fyrst 
vaknar lotningin, en svo um leið skyldleikatilfinningin. Þarna 
er upphaf og orsök lífs míns. Þarna er sá, sem eg á allt að 
þakka og mér er öldungis óhætt að treysta. Þá vaknar líka 
tilbeiðslan í mannssálunni. Maðrinn varpar sér fram fyrir 
þessa andlegu persónu, sem hann finnr að veit huldustu hug- 
renningar hans. Hann þakkar honum og prísar hann og 
biðr hann að hjálpa sér, eins og barn biðr föður sinn. En 
áðr en maðrinn komst svona langt, var guð að draga hann til 
sín, nær og nær sér, þangað til trúin og traustið vaknar í 
hjartanu. Við hvorttveggja kannast maðrinn ávallt sem 
guðs gjöf. 

Á þennan hátt finnr maðrinn guð.ekki af eigin rammleik, 
heldr fyrir það, að sá guð, sem vill opinbera sig fyrir mönn- 
unum, hefir verið að undirbúa hjarta hans og draga hann til 
sín. Á hvern hátt það verðr, er og mun ávallt verða leynd- 
armál, sem enginn maðr fær til fulls skýrt, hvorki fyrir sjálf- 
um sér né öðrum. En hin innri meðvitund hans ber um það 
ótvírætt vitni: Þetta lifði eg, þetta hefi eg reynt, þetta geymi 
eg í sálu minni með eins mikilli vissu og það, sem eg hefi 
þreifað á líkamlega. 

Þess vegna segjum vér: Trúin er eitthvað, sem fram fer 



43 


á milli guSs sjálfs og mannsins—eitthvaS, sem maSrinn 
sjálfr liíir og reynir og ekki byggist á neinni sögusögn. Hún 
er einskonar ný sköpun,—nýtt óumrœðilega sterkt lífsafl, 
sem kemr inn í sál mannsins um leiS og hann kemr guðdóm- 
inum svo nærri, að hann fær þekkt hann. 

GuSstrúin er því í innsta eðli sínu ekki það aS hafa citt- 
hvað fyrir satt, sem maSr hefir heyrt og lesiS, heldr andlegr 
viSburSr, er fram viS mann kemr og maSr fær sjálfr and- 
lega reynslu fyrir. Hún er innifalin í því, aS sjón andans opn- 
ast, svo maSrinn sér þann, sem óhult er aS treysta, rcttir 
honum höndina og lætr hann leiða sig. Hann lifir meS guS í 
huga sínum og finnr auga hans hvíla á hverri hugsun, orði 
og athöfn. Hann sér nú, hvaS rétt er, miklu betr en nokkru 
sinni áSr og finnr nú til sársauka út af því, hve hörmulega 
langt líf hans er frá því að vera eins og það ætti að vera. 
Hann biSr þá guS að fyrirgefa sér og hjálpa sér. 

Svona var guSstrúin hjá ísraelsþjóð. Móses og spá- 
mennirnir sögðu frá því, sem farið hafði á milli þeirra og 
drottins. OrS þeirra eru vitnisburðr um þaS, sem fram viS 
þá hafSi komið og lifandi varð í hjarta þeirra. Sá vitnis- 
burðr þeirra varð til þess að draga ísraelsþjóð til guðs og láta 
marga fá lifandi reynslu fyrir hinu sama. En það, að þjóS- 
inni hætti svo mjög við aS falla frá og virða þessa guðsþekk- 
ing vettugi, kom ávallt til af því, að henni hætti svo mjög viS 
að nema staSar við vitnisburðinn, hlýða honum sem einhverj- 
um útvortis myndugleika, en þreytast svo á því hvað eftir 
annað, af því það var ekki orSið lifandi í sálunum og reynsl- 
una þess vegna vantaði fyrir því, að þetta væri sannleikrinn. 
Tilhneigingin til að gjöra sig ánœgða með annarra sögusögn, 
lifa á þeirra reynslu og beygja sig fyrir þeim myndugleika, í 
stað þess sjálfir að hafa fyrir því að ganga svo nærri, aS hin 
lifandi trú fengi vaknaS í hjarta þeirra, varð trúarlífinu meS 
ísraelsmönnum aS fótakefli, eins og hún ávallt hlýtr að verða, 
þar sem hún verðr ofan á. 

Guðstrúin í ísrael var eðlilega í byrjun. Gamla testa- 
mentið segir oss frá upphafi hennar og þroska. MannkyniS 
er eins og barn, sem vex upp í föðurgarði, Það kann fyrst ekki 



44 


einu sinni aö ganga, en lærir þaö smátt og smátt. Aöalatrið- 
iö í guöstrú ísraelsmanna var trúin á guö sem fööur. Hann 
leiöir barniö sitt viö hönd sér. Hann kennir því aö ganga. 
Hann gleymir því aldrei. Eins og faðir hegnir óþ'ekkum 
syni, þegar hann er óhlýöinn, hegnir drottinn lýð sínum, þeg- 
ar hann breytir á móti vilja hans. En hann er líka náðugr 
og góör og fljótr til aö fyrirgefa. Hans vilja verör aö veröa. 
framgengt í öllu. Þaö hefir blessun í för með sér fyrir soninn 
aö breyta eftir honum, en ólán og volæði að virða hann vett- 
ugi. Þaö er fásinna aö ætla sér að fara í kring um hann eöa 
beita nokkrum kœnskubrögðum. Föðuraugað sér það allt, 
og það verðr að engu. Faðirinn er óumrœöilega vandlátr og 
kröfur hans háar. En hann er líka réttlátr og gjörir sér eng- 
an mannamun. Og ef sonrinn er einlægr og faðirinn verör 
var við einlæga viöleitni hjá honum, þá fyrirgefr hann breysk- 
leikann, því hann breytir ekki við soninn eftir verðleikum, 
heldr samkvæmt föðurkærleika sínum. 

Þetta er nú í fáeinum dráttum guðstrú gamla testamentis- 
ins. Það er trú barnsáranna og unglingsáranna. Öll saga 
ísraelsmanna miðar til þess að koma þessari guðstrú inn í 
hjörtu þjóðarinnar. Drottinn lét þá fá margfalda og marg- 
endrtekna reynslu fyrir öllu þessu. 

Á þessurn grundvelli birtist svo í fyllingu tímans hin full- 
komnari opinberun nýja testamentis tíðarinnar. Jesús Kristr 
kernr fram á sjónarsvið sögunnar til að koma mönnunum enn 
betr í skilning um föðurkærleik drottins. Hann var maðr að 
öllu leyti eins og vér. En hann hafði verið hjá föðurnum frá 
eilífð og var ímynd hans veru ; hver sem sá hann, hafði líka 
séð föðurinn. Hann hverfr aftr til föðursins, því hann og 
faðirinn eru eitt. Hann hefir stofnað andans ríki hér á jörð- 
unni í hjörtum allra þeirra, sem á hann trúa. Hann er höfuð 
þess ríkis og konungr og allr heimrinn er lagðr undir veldi 
hans. Því hann er sjálfr guð. Hver sem trúir á hann, trúir 
líka á föðurinn. Og hann opinberaði mönnunum kærleika 
sinn með því, að hann lét son sinn eingetinn ganga í dauðann 
til að draga þá til sín. Og hann sýndi mönnunum, hvernig 
synir þeir ætti að vera og gæti verið, ef þeir elskuðu föður- 



45 


inn. Hann sendi þeim sinn anda í hjörtu sín. Þessi andi 
leiddi þá í allan sannleika og starfaöi í hjörtum þeirra og gaf 
þeim máttinn til aö þjóna honurn í kærleika og láta líf sitt 
vera fórn, eins og hans líf hér á jöröu var fórn. 

Á þennan hátt verör guðstrúin í ísrael að kristilegri trú. 
Maðrinn hlýðir ekki lengr af ótta fyrir hinum stranga fööur, 
heldr af því kærleikrinn þrýstir til hlýðni. Vilji föðursins er 
ekki lengr eins og eitthvert ógnandi lögmál fyrir utan mann, 
heldr er hann búinn að fá vald yfir hjörtunum. 

Hvernig kemst nú 'einstaklingrinn til þessarar trúar? 
Hvernig myndast trúin á Jesúrn Krist í hjörtunum ? Ef vér 
eigurn aö gjöra sjálfir grein fyrir trú vorri, rekjum vér byrjun 
hennar ávallt eins langt niðr í œsku vora og endrminningin 
nær. Vér munum þá eftir því, sem oss var sagt af föður og 
móður eða einhverjum öðrum um guð og frelsara vorn Jesúm 
Krist. Eða vér munum eftir því, þegar vér í fyrsta sinn bár- 
um bœn vora fram fyrir drottin. En allir munum vér finna 
til þess, að byrjun trúarinnar í hjörtum vorum hafi verið 
löngu á undan því, er vér fáum munað eftir að vér erum 
komnir til fullorðins áranna. Enginn man fyrstu bœnarorð- 
in, sem fóru honurn yfir varir meðan hann var barn. Enginn 
kristinn rnaðr, sem heyrt hefir börn bera frarn bœnarorð um 
leið og þau lærðu að tala, myndi vilja neita, að sú bœn geti 
hafa verið sönn bœn og guði þóknanleg, hversu lítið vakandi 
sem meðvitundarlíf barnsins enn þá er. Vér trúurn því, að 
hin fyrsta byrjun hafi verið í hjörtum vorurn við skírnina; en 
sú byrjun verðr ætíð leyndarmál, af því vor eigin meðvitund 
segir oss ekkert urn það, sem þá kom fram við oss. 

En sú byrjun trúarinnar, sem vér fáurn gjört oss nokkra 
grein fyrir, átti sér stað í lífi voru, þegar vér komuin auga á 
mannkynsfrelsarann sem hina einstöku guðmannlegu persónu, 
er uppfyllti alla trúarþörf hjarta vors. Vér sögöum þá ósjálf- 
rátt með Tómasi: ,,Drottinn minn og guð minn!“ Vér fund- 
um þá, að það að hafa séð hann er hið sama og að hafa séð 
föðurinn. Vér vorum frá þeirri stund sannfœrðir um, að hann 
og faðirinn eru eitt. Eftir því, sem vér komum honum nær, 
báðum liann oftar, hugsuðum rœkilegar um hann í sambandi 



46 


við líf vort, fundum vér, að hann fékk meira vald yfir oss og 
að hans andi varð sterkari hjá oss. Og í öllu fengurn vér um 
leið stöðuga reynslu fyrir trú vorri, — reynslu fyrir því, að 
hann er vegrinn, sannleikrinn og lífið, — að það er öldungis 
óhætt að breyta eftir hverju orði hans og að allt annað leiðir 
rnann afvega. 

Hin saluhjálplega trú er þá eitthvað, sem fram fer milli 
mannsins sjálfs og mannkynsfrelsarans. Það er eitthvaö, sem 
hinn einstaki rnaðr hefir andlega þreifaö á og er eins viss urn 
og nokkuð annað, sem hefir fyrir hann komið. Maðrinn verðr 
ekki sáluhólpinn fyrir eitthvað, sem honum hefir verið sagt, 
eða fyrir eitthvað, sem hann hefir lesið. Hann verðr sálu- 
hólpinn fyrir það, sem lifandi hefir orðið í sálu hans. Hann 
verðr sjálfr að hafa hrópað urn hjálp og frelsun, öðlazt hvort- 
tveggja — og fundið um leið hönd hins lifanda guðs snerta 
við sér. 

Fáum vér þá án þess verið að oss sé sagt urn frelsarann 
og vorn himneska föður? Öldungis ekki. Það er einrnitt 
þetta, sem hefir dregið oss til guðs. Það voru fyrst orð föður 
og móður eða einhvers trúaðs nranns, sem drógu oss. Síðar 
var það nýja testamentið, sem dró oss, og allr sá vitnis- 
burðr trúarinnar, sem þar hefir lífsuppsprettu sína. Læri- 
sveinarnir sögðu frá þvf, sem fram við þá hafði komið og lif- 
andi var orðið í sálum þeirra. Trúin í hjörtum hinnar fyrstu 
kristni kom fram við þann vitnisburð. Með þeinr vitnisburði 
leiddu þeir mennina í þau spor, að þeir fengi séð Jesúm Krist 
eins og hann var. Þegar þeir voru komnir í þau spor, féll 
neisti trúarinnar í hjörtu þeirra. Sjálfr hafði frelsarinn dreg- 
ið huga lærisveinanna með því að segja þeim frá því, er lifði í 
silu hans, og gjöra það lifandi í sálunr þeirra. Þetta, sem lif- 
andi varð í sálurn þeirra, myndina af honum og hugsunum 
hans, hafa þeir sýnt oss í skuggsjá í nýja testamentinu. Og 
af þvf andi hans bjó hjá þeim í fyllingu og gjörði allt þetta 
lifandi fyrir þeim og dró þá inn í svo náið samfélag við frels- 
arann, varð trúarlíf þeirra heitt og ákaft og innilegt um fram 
aðra menn, sem lifað hafa. Þess vegna eru orð þeirra og 
vitnisburðr ótœmanleg uppspretta fyrir trúarlíf allra inanna 



47 


og allra kynslóöa. Þau eru líka sjálfsögö alin, sem vér eigum 
að mæla trú vora meö og leiðrétta hana eftir. Orð þeirra 
gjöra mynd mannkynsfrelsarans og kærleika vors himneska 
íöður lifandi í sálum voruin fyrir þann anda, sem í þeim býr. 

En vér skulum ávallt muna eftir því, að kristileg trú er 
ekki í því fólgin, að hafa nú fyrir satt jafnvel það, sem í nýja 
testamentinu stendr. Húii er annað og miklu meira en það. 
Enginn verðr sáluhólpinn fyrir það. Eg get vel hugsað mér 
mann, sem aldrei hefir efazt um neitt, sem í biblíunni stendr, 
hvorki í gamla né í nýja testamentinu — aldrei hefir fundið 
neinn efa vakna í hjarta sínu út af neinu atriði trúarinnar, og 
samt sem áðr hefir ekki sáluhjálplega trú í hjarta sínu, vegna 
þess hann hefir aldrei komizt í lífssamband við frelsara sinn 
og aldrei öðlazt neina trúarlega reynslu. Eða þó hann hafi 
komizt það einhvern tíma á æfinni, t. d. þegar hann var 
barn, hefir látið það deyja út, af því hann hefir ekki rœkt trú 
sína og ekki hirt um það, sem er aðalatriðið fyrir hvern mann, 
að halda innra manni sínum vakandi, ákalla drottin, og vera 
sísnertandi faldinn klæða hans. 

Og eg get vel hugsað mér annan mann, sem hefir efazt 
um mikið og margt og enga djörfung hefir til að segja, að 
hann trúi þessu eða hinu, en hefir samt sem áðr lifandi og 
bjargfasta trú í sálu sinni á frelsara mannanna, sem ef til vill 
getr gjört trú annarra manna til minnkunar. 

Að trúa kristilega er því að standa í lífssambandi trúar- 
innar við frelsarann og láta vilja hans og hugsanir fá vald yfir 
hjarta sínu og lífi. Til að rœkja þessa trú höfum vér náðar- 
meðuhn og auk þeirra bœnina, sem er lífæð hinnar sáluhjálp- 
legu trúar. 


Undir sérstakt próf í íslenzkum frœðum gengu seint í 
Apríl (21.—23.) átta af ungmennum þeim, sem séra Friðrik 
J. Bergmann í nafni kirkjufélags vors hefir í vetr í Wesley 
College hér í Winnipeg veitt tilsögn í þeim námsgreinum. 
Fleiri úr þeim hópi gátu af ýmsum ástœðum ekki tekið þátt í 
því prófi. Ein ástœðan og hún hin helzta sú, að sum ung- 
mennin voru áðr hætt skólagöngu sinni þetta ár og komin 
heim til sín.—Prófið var eingöngu skrifiegt. Skólamáls- 
nefnd kirkjufélagsins fól tveim mönnum (hr. Sigtrygg Jónas- 
syni og séra Jóni Bjarnasyni) að tiltaka verkefni fyrir prófið, 
og það gjörðu þeir. Var og svo til ætlazt, að sömu menn 
væri líka prófdómendr, en annar þeirra (hinn fyrrnefndi) var 
fjarverandi þá, og komu í hans stað þeir herra Magnús Paul- 



4 « 

son og hr. Tómas H. Jónsson, bá'ðir úr skólanefndinni. En 
verkefnin voru þessi: 

I. ÍSLANDS LÝSING. 

1. Hver er hnattstaða Islands og stœrð? Hver er íbúa-tala? Hver 
lönd liggja næst Islandi? 

2. Hverjir eru flóar og helztu firðir? —eyjar og nes? og hvar? 

3. Gef yfirlit yfir landslagið. Hver undirlendi eru þar stœrst? Nefn 
helztu jökla, eldfjöll og hraun. 

4. Hver eru helztu fljót og ár á suðrlandi? — á vestrlandi? — á norðr- 
landi? — á austrlandi?—Nefn þrjú stór stöðuvötn á Islandi? 

5. Hvaða sýslur eru á svæðinu milli Breiðafjarðar og Húnafióa? 

6. Hvar á landinu er Reykjavík? — Akreyri? — Stykkishólmr? — £>ing- 
vellir? —Geysir? 

II. SAGA ÍSLANDS. 

1. Hver nam fyrst land á Islandi? og hvar? og hvaða ár? — Nafngrein 
nokkra helztu landnámsmenn aðra. Og hvar settust þeir að? 

2. Skýr lítið eitt frá Ulfljóts-lögum. Hver réð því, að sett voru fjórð- 
ungsþing? og hve nær?—Hver kom á fimmtardómi? og hve nær? 

3. H verjir unnu mest að kristniboði á Islandi? Hve nær var kristin 
trú leidd þar í lög? og með hverjum atvikum? 

4. Seg frá þinginu mikla? Hvaða ár var það haldið? og hvað var þar 
aðal-málið? 

5. Hverjir voru fyrstu innlendir biskupar á Islandi? Hve mörg bisk- 
upsdœmi? Nefn biskupssetrin. Hvar var fyrsti skóli á Islandi? og 
hver kom honum á fót? 

6. Skýr frá merkasta skógarmanninum á Islandi. 

III. ÍSLENZK RITGJÖRÐ. 

Hvers vegna ætti ungmenni af þjóðflokki vorum hér í landi að læra 
íslenzka tungu og leggja rœkt við íslenzkar bókmenntir? 

Prófdómendum kom saman um, a 5 ungmennin (6 dreng- 
ir og 2 stúlkur) heföi yfir höfuð ágætlega skilið sig við tvö 
fyrstu verkefnin og full-viðunanlega við hið þriðja. 


Næsta kirkjuþing á Garðar; byrjar laugard. 21. Júní, kl. 10.30 
f. m. — Sjá auglýsing í ,,Lögbergi“ 15. Maí 1902. 

íslenzk nýja-testamenti eru nú að fá til kaups (60 cts.) hjá ritst. , ,Sam. “ 


,,VERÐI LJÓS!“—hið kirkjuleg'a minaðarrit þeirra séra Jóns Ilelg'asonar og Haralds Níels- 
sonar í Reykjavík—til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg 0« kostar 60 cents. 

,.EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skermntilei'asta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bkkgmann o. fl. 

,,fSAFOLD“, lang-mesta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
S1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskólablaðið „Kenn- 
arinn“ fylgir með „Sain." í hverjum mánuði. Ritstjóri „Kennarans" er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Argangsverð beggja blaðanna að eins $1; 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave„ Winnipeg, Manitoba, Canada,— 
Útgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Ólafr S. Þorgeirsson. 
Bjökn B. Jónsson, N. Steingrímr Þokláksson. 


Prentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 



